SA WIKANG FILIPINO 


Ang kakayahang lingguwistiko ay naglalarawan sa kapabilidad 


ng isang indibidwal na bumuo at umunawa ng tama at 
makahulugang pangungusap: 


Isang ideyal na sistema ng likas na kaalaman ng tao hinggil oN 
gramatika na nagbibigay sa kanya ng kapasidad na gumamit wx 


Me 
at makaunawa ng wika:(kaalaman ng tao na pag-ugnayin V4 (7 


ang/mga tunog at kahulugan nito) 


Kasama na rin dito ang kakayahang lingguwistika ng Filipino 
at ang wastong pagsunod sa tuntunin ng balarilang Filipino: 


A. MGA SALITANG PANGNILALAMAN 


a: Pangalan - nagsasaad ng 
pangalan ng tao, hayop, pook, 
katangian, pangyayari at iba 
papa: 

“ON b- Panghalip - pamalit o 
~. | panghalili sa pangalan 


} PANDIW! 


a: Pang-uri - nagbibigay- 
turing o naglalarawan sa 
pangalan at panghalip- 


turing o naglalarawan sa 
pandiwa, pang-uri at 
kapwa pang-abay: 


- Pang-abay - nagbibigay- - 


| MGA NOMINAL 


Nagsasaad ng kilos o 
nagbibigay buhay sa 
pangkat na mga salita 


5}. PANURING 


Si 


—- 


B. MGA SALLTANG PANGKATARTAN 


a: Pangatnig- nag-uugnay ng 


dalawang salita, parirala o sugnay 


(at, pati, ni, subalit, ngunit) 


b- Pang-angkop- katagang nag- 
uugnay sa panuring at salitang 
tinuturingan (na-ng) 


c- Pang-ukol- nag-uugnay sa 
isang pangalan sa iba pang salita 


(sa, ng) 


} MGAPANANDA 


| MGA PANG-UGNAI 


a: Pantukoy- salitang laging 
nangunguna sa pangalan o 
panghalip: (Si, Ang mga) 


b- Pangaing o Pangawil- 
salitang nagkakawing ng 
paksa o simuno o panguri- 


(ay) 


mRWNo 


wastong palabaybayan or 
ortograpiya ng wikang Filipino: 


+ Bukod sa mga bahagi ng pananalita, ~> a SA 
+ + mahalagang matutunan din ang ‘ome. yes fe 


: C3 
pe 


B.Pagsulat na Pabaybay- paggamit ng 8 letrang dagdag 


wee UL eR es ee ee alfabetong filipino. 


ang pasalitang pagbaybay sa 

wikang filipino na nakaayon sa mn 

tunog-Ingles ng mga titik, 1.Pagpapanatil ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng 
maliban sa Ni (enye) na tunog- mga salita mula sa mga katutubong wika. 

Espanyol; ayon sa pagkasunod- ! ; Kanzing, masjid 


sunod ng titik na bumubuo sa: 
2.Mga bagong hiram na salita sa mga wikang banyaga. 


. Pantig- pag ; Selfie, WIFi 

Salita- plato 

Akronim- DOH 3.Mga pangangalang pantangi na hiram sa wikang 
. Daglat- Bb. banyaga, katawagang siyentipiko at teknikal, at mga 
. Inisyal- RSHS salitang mahirap ireispel. 


; Bouquet, Cauliflower, Nueva Ecija 


e 


. Tuntunin sa: 


(1) Pagpapalit ng D tungo sa R; 
(2) paggamit ng ‘ng’ at ‘nang’; 


Bilang kasingkahulugan ng noong. (Nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, kaagad 
silang nagpatayo ng paaralan.) 


. Bilang kasingkahulugan ng upang o para. (Ikinulong ko ang aking aso nang hindi ito 


makakagat pa.) 
Katumbas ng pinagsamang na at ng (Malapit nang makauwi ang Tatay ko mula sa Saudi 
Arabia) 


. Pagtukoy sa pang-abay na pamaraan at panggaano. (Iniabot nang palihim ni Carl ang liham 


kay Tin.) s 
1 ths, f - VW 
(Tumaas nang sobra ang presyo ng langis.) oY Xv 
Bilang pang-angkop ng inuulit na salita (Pabilis nang pabilis) aye *% Sh iy 
“yy 1 CWO" OG 
=\ \ ¥ \,\ Ja 
° . . . . e,° wm Wn, . x af ~ 
Maliban sa limang ito, sa ibang pagkakataon ay kailangang gamitin ang ng. YS SKE Nip 


S00. ge DOO) Ge 


Sr —e 
. e 


. Sa kasunod ng “de” (de-kahon) 


1) WASTONG GAMTT-NG GITLING — 3% 
SKYY NA KADALASANG TPINAGKAKAMALT gi yee 


SA PAGSUSULAT 


Sa inuulit ba salita, ganap man o hindi (Araw-araw) 


f 
ye 
¢ \ 


. Sa isahang pantig na tung o onomatopeya (tik-tak) 


Sa paghihiwalay ng patinig at katinig (Pag-aaral, Mag-asawa) 


. Sa paghihiwalay sa sinusundang pangngalang pantangi (Maka-Pilipino) 
. Sa paghihiwalay sa sinundang banyagang salita (Mag-compute) 


Sa bagong tambalang salita (hawak-kamay) 
Sa paghihiwalay ng numero Sa oras at petsang may (ika-23 ng Mayo) 


) 
Sa kasunod ng “di” (di-gaano) ey 
Sa apelyido ng babaeng nag-asawa na (Vallen Joy M. Balbin-Reyes) Vallen Joy B. 


Reyes 


4 


hs 
Bs 


y, + PAKIHANDA NG PAPEL 
AT PANULAT DAHIL 
MAYROON KAMING 

KUNTING KATANUNGAN 
UPANG MATIYAK NA 
MAYROON KAYONG 

NATUTUNAN © 


+ + m9A KATANUNIAN: 
+ ++ 
L. 110 AY NAGSASAAD NG KILOS 
) NAGBIBIGAY BURAY SA 
PANGKAT NA MGA SALITA. 


y “1 m9A KATANUNIAN: 


). 110 NAMAN ANG TAWAG SA 
NAG-UUGNAY NG DALAWANG 
SALITA, PARIRALA 0 SUGNAY. 


as m9A KATANUNIAN: 
+++ 
3. ANO NAMAN ANG TAWAG SA 
KATAGANG NAG-UUGNAY SA 
PANURING Al SALIIANG 
TINUTURINGAN. 


+ MIA KATANUNIAN: 
+ ++ 
k ITO AY NAGLALARAWAN SA 
KAPABILIDAD NG TSANG INDIBIDWAL 
NA BUMUO AT UMUNAWA NG TAMA 
AY MAKARULUGANG PANGUNGUSAP. 


+t + m9A KATANUNIAN: 
4. 


). MAGBIGAY NG ISANG 
HALIMBAWA SA WASTONG GAMIT NG 
GITLING NA KADALASANG 
LPINAGKAKAMALL SA PAGSUSULAT 


TA BONGHANOY 
HANSAT MARY UNABLE 
EIGH RAYNE NAVA 


GINA SUMADERO 
ABRIELLE GALLO 


eeeee 


